
Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an para sa mga Baguhan 







o 


o 




♦♦ 

Ang Pagsamba Ko 

Kalinisan, Pagdarasal at Qur'an Para sa Mga Baguhan 


Ni 

Mashhoor Muhammad AlSuhaibi 

South Jeddah Dawah Center - 
Women's Section 


is 


iulS 







/ 



Sa ng&lm al Allah, mg Napakamaawaln, aag 

Maawaln 


Ibadati - Kalinisan, Pagdarasal at Qur'an para sa mga Baguhan 

Email: Mashhoor_Suhaibi@hotmail.com 
Jeddah, KSA 



Mga Nilalaman 


Mga Simbolo .3 

Panimula .4 

YUNIT 1 - Ang Kalinisan Ko.5 

Mga Karumihan.6 

Mga Uri ng Tubig.7 

Mga Kabutihan ng Kalinisan.7 

Paraan ng Wudu' .8 

Pagkatapos ng Wudu' Paggugunita.10 

Mga Kundisyon ng Wudu . 11 

Mga Haligi ng Wudu . 11 

Mga Nakasisira ng Wudu . 12 

Paraan ng Paliligo - Ghusl .13 

Tayammum - Paggamit ng Lupa sa Paglilinis.14 

Kailan dapat mag -tayammum? .14 

Kailan nasisira ang tayammum at kailan ito ipinahihintulot?.14 

Paraan ng Tayammum ?.14 

Pagpunas sa balat na medyas (Khuff) .15 

Mga Kundisyon sa pagpunas sa medyas.15 

Paraan ng pagbunas sa medyas.15 

Regia at Pagdurugo sa Panganganak.16 

Haba ng Panahon sa pagri-regla at Pagdurugo sa Panganganak.16 

Al-lstihadah .16 

Ang Babae na may istihadah ay Mustahadah, mayroon itong Tatalong Kalagayan.16 

Mga Pagsasanay.17 

YUNIT 2 - Ang Pagdarasal Ko.21 

Pagdarasal ay Ubligado.22 

Mga Oras ng Pagdarasal.22 

Ang Pagdarasal ba ay Pabigat o Biyaya?.23 

Mga Kundisyong Kailangan Bago ang Salah .24 

Paraan ng Salah (Bai-baitang).25 




Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 
































Mga Rak'ah ng Ubligadong Pagdarasal 


37 


Paano Makamit ang Pagmamahal ni Allah?.37 

Mga Nakasisira sa Pagdarasal ( Salah) .38 

Mga Pagsasanay.39 

YUNIT3-AngQur'an Ko .42 

Mga Pagsasanay.54 

Listahan sa Ibadah ng Baguhan.56 


* 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 














Simbolo 

Kahulugan - Transliteration 

& 

Makapangyarin at Kapita-pitagan 

Azza wa Jal 


Sumakanya nawa ang basbas ni Allah at kapayapaan 
Salal-lahu alihi wa sal-lam 

m 

Sumakanya nawa ang kapayapaan 

Alaihis-Salam 


Kalugdan nawa siya ni Allah 

Radiyal-lahu Anhu 

4 

Kalugdan nawa sila ni Allah 

Radiyal-lahu Anhum 


0 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 













Paunang Salita 


r 


a 


A ng papuri ay para kay Allah pinapupurihan natin Siya at hinihingan ng kapatawaran; ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah ay ukol sa Propeta Niyang si Muhammad. 

Sinabi ni Allah: (0 mga tao, sambahin ninyo ang Panginoon ninyong lumikha sa inyo at sa mga mula 
sa nauna sa inyo nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala, na gumawa para sa inyo ng lupa 
bilang himlayan at ng langit bilang silong, at nagbaba mula sa langit ng tubig kaya nagpaluwal Siya sa 
pamamagitan nito ng mga bunga bilang panustos para sa inyo. Kaya huwag kayong gumawa para kay 
Allah ng mga kaagaw samantalang kayo ay nakaaalam.) (Ang Marangal na Qur'an 2:21-22) 

Kapag mahal mo ang isang tao, nagsusumikap kang makamit ang pagmamahal niya't kasiyahan. 
Nakikita natin ang riyalidad na isinasantabi ng isang nagmamahal ang kaginhawahan, kayamanan, 
kalusugan at maaaring maging ang buhay niya alang-alang sa minamahal niya. Ihambing mo ito sa 
pagmamahal at pagsamba kay Allah, na dahilan ng kaginhawahan, kayamanan, kalusugan at buhay. 
Kaya, hindi ba natin mamahalin si Allah? Ang ating kaligayahan, kasiyahan, pag-asa, kasaganaan at 
katiwasayan ay sa pamamagitan ng paglapit kay Allah. Ang kasalungat naman, paghihirap, pagkalugi, 
kainipan at kalungkutan ay dahil sa panghihimagsik laban sa Kanya. 

Sinabi ni Allah: (Ang sinumang bumaling palayo sa pag-alaala sa Akin ay tunay na magkakaroon siya 
ng isang masikip na pamumuhay. lipunin Namin siya sa araw ng pagbangon na isang bulag.) (The Noble 
Qur'an 20:124) 

Kaya, kailangan nating sambahin si Allah, ang may-ari ng kapanatagan at tagumpay; ang nagkakaloob 
sa atin ng maraming mga kagadahang-loob. Sinabi ni Allah: (Kung bibilingan ninyo ang biyaya ni 
Allah, hindi ninyo itO masasaklawan.) (Ang Marangal na Qur'an 16:18) 

Hindi ba natin naiisip na bawat bahagi ng katawan at pandamdam ay dahil kay Allah? Kung ang 
anumang bahaging ito na kagaya sa baga, bato, tiyan o anumang bahagi ay pumalya nang kahit 
bahagya, hindi ba naiisip natin kung gaano kaabang-aba ang buhay natin? Kung paanong iniingatan 
natin, minamahal at sinusunod ang taong kagaya natin nang dahil sa mga maliliit na pabor sa atin, 
tama bang isawalang-bahala ang Isa na hindi mabilang ang mga pabor? 

Nang inutusan tayo ni Allah na sambahin lamang Siya, itinuturo Niya sa atin ang kapakipakinabang sa 
atin sa buhay na ito at kabilang-buhay. Kailangan nating malaman na hindi nangangailangan si Allah 
ng pagsamba natin; bagkus tayo ang nangangailangang sumamba sa Kanya lamang. 

Sinabi ng Propeta na sinabi ni Allah: (0 mga alipin ko, kahit ang nauna sa inyo at ang huli sa inyo at 
mga tao sa inyo at mga jinn sa inyo ay naging pinakamapangilag sa pagkakasala na puso ng isang 
lalaki sa inyo, hindi ito makapagdaragdag ng anuman sa kapangyarihan ko.) (Muslim) 

Ang nakalulungkot, ang mga tao'y lumalayo sa landas na nais ni Allah at nahuhumaling sa 
pansamantala't mapandayang ganda ng mundong ito. Ang marunong na tao ay ang nakakabatid sa 
layunin ng buhay na ito at nagpupunyaging makamit ito. 

Sinabi ni Allah: (Hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao kundi upang sambahin nila Ako.) (Ang Marangal na 
Qur'an 51:56) 

Patnubayan nawa tayo ni Allah, tulungan at patatagin sa nakalulugod na landas ng Propeta hanggang 
sa makakatagpo natin Siya. 


V 





Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 













V 




Kalinisan Ko 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 





























A ng paglilinis ay ang pagtatanggal ng (pang-espirituwal) na mga karumihan at 
paglilinis ng katawan, damit at lugar na pagdadasalan. 

Ang pang-espirituwal na karumihan ay ang kalagayan ng isang tao na hindi maaaring 
makapagdasal. Mayroon itong dalawang uri 



Ang Propeta ay nagsabi: "Hindi tatanggapin ni Allah ang pagdarasal ng sinuman sa inyo 
kapag siya ay nakagawa ng Hadath (pagdumi, pag-ihi o pag-utot) hanggang siya ay mag- 
wudu." (AI-BukharT & Muslim) 

Maingat ang mga Muslim sa paglilinis ng mga katawan nila sa anumang karumihan. 
Gayundin, pinahahalagahan ng mga Muslim ang pagpapadalisay at paglilinis ng mga 
sarili nila mula sa mga karumihan ng mga kasalanan, kathang aral at pagtatambal sa 
pamamagitan ng tauspusong pagbabalikloob kay Allah. 





Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


i 






















. 


MGAURI NGTUBIG 



1. Tubig na dalisay (Tahur) 

Ang uring ito ng tubig ay nananatili ang pangunahing mga 
mga katangian. Ang halimbawa nito ay ang ulan, niyebe, 
dagat, ilog, bukal at balon. Ang ganitong uri ng tubig ay 
maaaring ipang-wudu at inumin. 



2. Tubig na marumi (Najis) 

Ang uring ito ng tubig ay maaaring nabago ang pangunahin 
nitong mga katangian: kulay, amoy o lasa. Ito'y nangyayari 
kapag kapag nahaluan ng mga dumi kagaya sa tae, ihi, dugo 
o bangkay. Ipinagbabawal itong gamitin sa pagwu-wudu o 
pag-inom. Itinuturing na walang bias ang wudu sa ganitong 
ng tubig. 


Kung ang tubig lawa ay nagbago ang kulay, amoy o lasa na dahil sa mga dahon o 
buhangin sa lupa, hanggang ito ito'y itinuturing na tubig, ito ay malinis na gamitin. 



Maliban kung ang pagbabago ay dahil sa paghalo ng mga dumi kagaya sa imburnal o 
patay na hayop, ang tubig ay magiging marumi. Ngunit, kung ang dumi ay humalo sa 
tubig lawa na hindi naman nakapagpabago ng kulay, amoy o lasa, ang tubig na ito'y mananating 
malinis at magagamit sa paghuhugas (wudu.) 



Inulat ni Abu Hurairah 4S§£>: Sinabi ng Sugo ni Allah »H, "Kapag hinugasan ng isang 


Muslim o Mu'min ang mukha niya, mawawala sa mukha niya ang mga kasalanan ng 
mata kasama ng tubig o kasama ng huling patak ng tubig; kapag hinugasan niya ang 
dalawang kamay niya, mawawala sa dalawang kamay niya ang bawat kasalanan ng mga 
kamay niya na kasama ng tubig o kasama ng huling patak ng tubig; kapag hinugasan niya 
ang dalawang paa niya, mawawala ang bawat kasalanan ng dalawa paa niya na kasama 
ng tubig o kasama ng huling patak ng tubig hanggang siya ay maging dalisay sa mga 
kasalanan." (Muslim) 

Inulat din ni Abu Hurairah na sinabi ng Sugo ni Allah $§§, "Ituturo ko ba sa inyo ang 
isang bagay na sa pamamagitan nito'y buburahin ni Allah ang mga kasalanan at itinataas 
ang mga antas? Sinabi nila; "Opo, o Sugo ni Allah" Sinabi niya: "Lubusang pagwu-wudu 
sa mahirap na kalagayan, dami ng mga hakbang sa mga mosque, paghihintay ng 
susunod na salah pagkatapos na maisagawa ang isang salah; at ito ang Ar-Ribat, at ito 
ang Ar-Ribat (pagtitiyaga)." (Muslim) 


0 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


















PAANO ISASAGAWA 

ANG PAGHUHUGAS -1/1/(701/(BAI-BAITANG) 

ANG MGA SUMUSUNOD NA HAKBANG AY DAPAT ISAGAWA AYON SA 
PAGKAKASUNOD-SUNOD (tarteeb) 

Sinabi ni Allah: (0 mga sumampalataya, kapag tumayo kayo papunta sa 
pagdarasal ay maghugas kayo ng mga mukha ninyo, mga kamay ninyo 
hanggang sa mga siko at humaplos kayo sa mga ulo ninyo at mga paa ninyo 
hanggang sa bukungbukong.) (The Noble Qur'an 5:6) 



"\ 



Bismillah 

In the name of Allah 


BAGO MAG-WUDU ang hangaring mag-wudu 
ang kailangang isapuso, pagkatapos ay sabihin: 


J 


» /\ 

. Magkapareho ang 
mga hakbang na ito sa mga 
lalaki at babae 



Hugasang mabuti 
ang mga kamay 
hanggang pulso at 
pagitan ng mga daliri 
(max. 3 times) 


< 






V 



x3 .. . . . . * . 

Kumuha ng tubig gamit ang kanang kamay, 
ipangmumog ang kalahati at iluwa. 

Ang natitirang kalahati'y singhutin at isinga 
ito palabas sa pamamagitan ng kaliwang 
kamay (max. 3 times) 


a 





Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


i 




































Hugasan ang buong mukha 
mula sa nuo hanggang baba at 
mula kaliwang pingol hanggang 
kanan pingol. 

(max. 3 times) 

_ ) 


r 



. x3 

Hugasan ang mga kamay Simula sa mga daliri 
hanggang sa siko, kasama ang mga pagitan ng 
mga daliri. Unahin ang kanang kamay. 

(max. 3 times sa bawat kamay) 


V 



"\ 


J 




xl 

Basain ang mga kamay at ipunas Simula sa 
harapan hanggang batok at pabalik sa harapa 
Hindi na basaing muli ang mga kamay, 
punasan ang mga tainga sa pamamagitan 
ng pagpapasok ng hintuturo sa loob nito at punasan 
ng hinlalaki ang likod ng taing a (1 beses lama ng) 



. x3 

Hugasan ang mga paa hanggang 
bukong-bukong at mga pagitan 
ng daliri ng paa Unahin ang 
kanang paa. 

(max. 3 times for each foot) 


A 



V__ A 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


































Pagkatapos ng wudu ay Sunnah (paraan ng Propeta) na bigkasin ang 
shahadah na ito: 



f» ■ 




O' U iL ij.'i eJ J*j N o' 


aJ, 


Ash-hadu anlla ilaha illallah wahdahu Id sharii kalah, wa ash-hadu 
anna Muhammadan abduhu wa rasooluh 
Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na nararapat sambahin 
maliban kay Allah lamang, wala Siyang katambal at ako ay sumasaksi 
na si Muhammad ay alipin at Sugo Niya. (Muslim) 




Sinabi ni Uqbah ibn Amir 4|s> na sinabi ng Propeta "Ang sinuman sa inyo na nag-wudu at 
pinagbuti ang wudu at pagkatapos ay bibigkas ng: Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na 
nararapat sambahin maliban kay Allah lamang, wala Siyang katambal at ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay alipin ni Allah at Sugo Niya, ang walong mga pinto ng Paraiso ay mabubuksan 
para sa kanya, papasok siya sa alinman sa mga ito na naisin niya." (Muslim) 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 






Paghuhugas - Wudu' - Mga Kundisyon 


Dapat gawin ng isang Muslim ang susunod na mga kundisyon upang magkabisa ang 


wudu': 


7. Pag-iwas sa 
mga nakakasira 


l.e. hindi ka maaaring umihi o umutot habang 
naewu-wudu 



6. Pagtanggal 
ng sagabal 


Kailangang mabasa ang balat (Tanggalin ang kulay sa kuko, pintura, masa 
ng arina ...atbpa. sa mga bahagi ng katawan na kailangan ang wudu) 


3. Hustong 
Gulang (mga 7 
taon) 


5. Kalinisan 
ngtubig 


][ 


4.Hangarin 


Hangarin mo sa puso na 
isasagaw mo ang wudu'; 
ang pagbigkas ng hangarin 
ay labag sa Sunnah. 


Paghuhugas - Wudu'- Mga Haligi 


Ang sumusunod na anim na mga haligi ay obigado; kung wala nito ang isa, ang hugas ay 

Paghuhugas ng mukha kasama ang bibig at ilong 

Paghuhugas ng mga kamay hanggang siko 
Pagpunas ng ulo kasama ang mga tainga 

Paghuhugas ng mga paa hanggang bukong-bukong 

At-Tarteeb - isagawa ito nang may pagkakasunod-sunod 

Al-Muwalah - huwag patagalin ang puwang sa pagitan ng mga 
bahaging hinuhugasan na kung saan ay natuyo na ang huling bahaging 
hinugasan. 



: Ang kaibahan sa 
pagitan ng mga kundusyon 
at haligi ay: 

Ang mga kundisyon ay bago 
pa ang wudu; samantalang 
ang mga haligi ay habang 
nagwu-wudu. 




Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


























Ang Paghuhugas - Wudu'- Mga Nakasisira 


Kapag nangyari ang isa sa mga sumusunod, ang wudu ay sira. 


u 


Paglabas ng anuman mula sa pribadong bahagi (dumi, ihi, punlay, utot ...atbpa) 


• Pagkawala ng malay- mahimbing na tulog, nawalan ng malay, pagkabaliw or 
pagkalasing 



■ 


Pagkain ng karne ng kamelyo 


Paghawak sa pribadong bahagi 


Pagtalikod sa Islam 


A. 


Hindi kailangan ang paghuhugas sa bawat pagdarasal habang hindi nangyari sa 
iyo ang alin man sa mga nakasisira ng wudu, maaari kang magdasal ng isang 
wudu nang higit isang pagdarasal. Halimbawa, kung nag-wudu' ka sa Dhuhr oras 
ng (tanghali) at hindi mo ito nasira hanggang sa padarasal ng Isha', maaari kang 


magdasal ng Dhuhr, Asr, Magrib at Isha' ng iisa lamang na wudu'. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur' 

























PAANO ISASAGAWA 

Paliligo - Ghusl - (BAI-BAITANG) 


Kung kayo ay kailangang-maligo ay maligo kayo 


Sinabi ni Allah: (Kung kayo ay kailangang-maligo ay maligo kayo) (The Noble Qur’an 5:6) 




Panghuli, basain ang buong katawan 
simulant sa bahaging kanan. 

Buhusan ng tubig ang ulo; 
kailangang mabasa ang anit. Hindi 
na kailangan sa babae na kalagin 
ang nakalugay na buhok. 


Hangarin (Niyyah) ng paglilinis sa 
malaking karumihan (isapuso at 
Hindi binibigkas) 


Sabihin Bismillah 


Hugasan ang mga kamay 


Isagawa ang kompletoni 
paghuhugas [wudu') 


J5 


Hugasan ang mga 
pribadong bahagi gamit 
ang kaliwang kamay 


0 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 








TAYA M MUM 

PAGGAMIT NG LUPA SA PAGLILINIS 

Sinabi ni Allah: (Kung kayo ay mga may-sakit o nasa isang paglalakbay, o dumating ang 
isa sa inyo mula sa dumihan, o sumaling kayo ng mga babae at hindi kayo nakatagpo ng 
tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya at humaplos kayo sa mga mukha 
ninyo at mga kamay ninyo ng alikabok mula roon.) (The Noble Qur'an 5:6) 


Kailan isinasagawa ang Tayammum ? 


Ang Tayammum ay kapalit ng wudu'. Sa mga sumusunod na kalagayan ay gagamit tayo 
ng lupa o alikabok sa halip na mag-wudu sa pamamagitan ng tubig. 


1. Kapag walang tubig at kahit naghanap subalit walang natagpuan. 

2. Kapag kakaunti ang tubig na sapat lamang para inumin. 

3. Kapag may sakit at ang paggamit ng tubig ay hadlang o makapagpapalala sa sakit. 


Kailan nasisira ang Tayammum at kailan ito hindi ipinahihintulot na gawin? 


Ang mga nakasisira sa tayammum ay kagaya rin sa mga nakakasira ng wudu'. 
Ang dag-dag na nakakasira ay ang pagkakaroon ng tubig at kakayanang gawin 
wudu, sa ganitong kalagayan, hindi maaaring magdasal sa tayammum. Bagkus, 
kailangang mag-wudu gamit ang tubig upang makapagdasal. 


Maaaring magdasal 
• ng iisang tayammum 
nang higit isang 
pagdarasal hangga't hindi 
ang anumang nakasisira 
ng wudu. 


PARAAN NG TAYAMMUM 



Isapuso ang hangarin; 
sabihin ang Bismillah (sa 
ngalan ni Allah); idampi 
ang mga palad sa lupa 
nang isang ulit. 


ulit (mas mabuting hipan 
muna ang mga alikabok bago 
ito ipunas sa mukha). 


Panghuli, punasan ang mga 
kamay hanggang pulso. Sa 
ganito nakompleto ang 
tayammum. 


Ipinakita ng Propta HI kay Amar ang paraan ng paghuhugas; sinabi niya Hi: (Sapat na 
ganito lamang ang gawin mo. Pagkatapos ay idinampi ng Propeta HI ang mga kamay niya sa 
lupa at hinipan ang mga alikabok at ipinunas ito sa mukha niya at mga kamay.) (Al-Bukhari) 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 



















PAGPUNAS SA I BAB AW NG MEDYAS NA 
BALAT (KHUFF) 



Inulat ni Al-Mughira ibn Shu'ba 

Minsan na nakasama ko ang Propeta 0 , siya ay nag-wudu at ako naman'y nagmadali upang 
hubarin sana ang mga medyas niya. Sinabi niya: "hayaan mo iyan, sapagkat isinuot ko iyan 
pagkatapos na ako nakapag-wudu". Pinunasan niya ang ibabaw nito.) (Al-Bukhari & Muslim) 



ibaDawi 






Maaaring magpunas sa ibabaw ng medyas kung umiiral ang sumusunod na mga kundisyon: 


1. Pagsuot ng medyas kapag nakapag-wuc/u' kasama ang paghuhugas ng mga paa. 

2. Ang mga medyas ay malilinis (walang dumi o hindi yari sa maruming materyal). 

3. Ang pagpupunas ay pagkatapos ng maliit na karumihan lamang at hindi ang malaking 
karumihan na nangangailangang hubarin ang medyas at maliligo. 

4. Ang mga medyas ay nakakatakip sa paa hanggang bukong-bukong. 

5. Kailangang pasok sa ipinahihintulot na panahong itinagal. Ang naninirahan ay maaaring 
magpunas sa loob ng 24 oras at ang manlalakbay ay 72 oras. Magsisimula ang 
pagbibilang ng oras sa unang pagpunas sa medyas. 


Kapag hinubad mo ang medyas pagkatapos na makapagpunas, hindi maaaring 
I isuot muli at magpunas malibang magsagawa ng kompletong pag-wudu kasama 
• ang paghuhugas ng mga paa. 


PAANO PUNASAN ANG MGA MEDYAS 


• Basain ang mga kamay ng tubig. 

• Punasan ang kanang paa mula sa mga daliri ng paa 

Hanggang bukong-bukong. From Here 

• Ganon din ang gawin sa kaliwang paa. 

• Maaaring mong punasan nang sabay ang dalawang paa 
(Ang kanang paa gamit ang kanang kamay at ang 
Kaliwang paa gamit ang kaliwang kamay). 

Inulat ni Ali ibn Abi Talib 4^>: "Kung ang relihiyon ay batay sa opinion, mas nararapat na 
magpunas sa ilalim ng medyas kaysa sa ibabaw, dahil sa nakita ko ang Sugo ni Allah 0 na 
napupunas sa ibabaw ng medyas." (Abu Dawood, declared sound by Al-Albani) 




■ 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 













REGLA AT PAGDURUGO 
PAGKATAPOS MANGANAK 

Ipinagbabawal sa mga babae na magdasal at mag-ayuno habang may regia o pagdurugo 
pagkatapos ng panganganak. Hindi nila kailangan magdasal bilang kapalit sa mga nakalipas 
na dasal pagkatapos ng regia o pagdurugo sanhi ng panganganak; ang pag-aayuno lamang 
ang dapat bayaran. 

Inulat ni Aisha 4i>: Sinabi ng Propeta Hi sa akin, "Tumigil ka sa pagdarasal kapag nagsimula 
ang regia mo at kung ito'y natapos, hugasan mo ang dugo sa katawan mo (maligo) at 
simulan ang pagdarasal." (Al-Bukhari) 


tagal ng regia at pagduruggpagkatapogmanganak 


Walang tiyak na tagal ng panahon sa regia; subalit ang madalas na tagal nito ay anim o 
pitong araw. 

Tungkol sa pagdurugong sanhi ng panganganak, hindi tiyak ang pinakamaikling panahon ng 
pagtigil pero ang pinkamatagal nito'y hindi lalampas sa apatnapung araw. Kapag natapos ng 
babae ang apatnapung araw, kailangan niyang maligo at magsimulang magdasal kahit may 
lumalabas pang dugo. Kailangan lang niyang mag-wudu sa bawat pagdarasal. 

AL-ISTIHADAH 


Ang Al-lstihadah ay ang pagdurugo ng babae na hindi tumitigil. 

Naiulat mula kay Fatimah bint Abi Hubaish ^ na siya ay may Istihadah at sinabi ng Sugo ni 
Allah sa kanya: 

"Kung ito ay regia, ito ay dugong itim na makikilala, itigil mo ang pagdarasal, at kung hindi, 
mag-wudu ka sapagkat ito'y Ugat lamang. (Al-Nasa'i, declared sound by Al-Albani) 


Ang babaeng may istihadah ang tawag ay Mustahadah, at ito'y may tatlong kalagayan: 


1. Kung alam ng babae ang tagal ng regia n'ya, dapat siyang tumigil sa pagdarasal sa 
takdang panahong iyon; at kapag natapos ang takdang panahong iyon, maligo at 
magsimulang magdasal. Sa pagdurugo, kailangan lamang niyang mag-wudu sa bawat 
pagdarasal na hindi kailangan pang maligo. 

2. Kung hindi alam ng babae ang tagal ng regia n'ya, ngunit nakikilala naman niya ang 
kaibahan ng dugo ng regia (itim, makapal at may amoy) at ang ibang dugo (pula at 
walang amoy), kailangan n'yan tumigil sa pagdarasal sa panahong may dugo ng regia. 
Kapag tumigil ang regia, maligo at magsimula ng pagdarasal. Sa panahon ng ibang dugo, 
kailangan niyang mag-wudu sa bawat pagdarasal. 

3. Kung ang babae ay walang tiyak na takdang tagal ng regia at hindi niya nakikilala ang 
kaibahan sa dalawang uri ng dugo, sa kalagayang ito, kailangan niyang tumigil sa 
pagdarasal batay sa karaniwang pagri-regla ng mga babae na anim o pitung araw; 
pagkatapos ay maligo at magdasal. 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


















Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 




















1. Banggitin ang dalawang karumihan: 



2. Magbigay ng mga halimbawa sa bawat karumihan: 

l. 


2 . 


3. Ano-ano ang dalawang uri ng tubig? At lin ang maaaring gamitin sa 
paghuhugas at pag-inom? 

1. 

2 . 


4. Kailan nagiging marumi ang tubig? 


5. Isulat 0 o 0 : 

a. Mabuti na maghugas gamit ang tubig na nagbago ang kulay, amoy o lasa dahil sa 

nahaluan ng dumi sa imburnal. 

b. Kung nahulugan ng dumi ang malaking lawa at hindi nagbago ang kulay, amoy o lasa, 

mabuti itong gamitin sa paghuhugas. 

c. Mabuti na maghugas gamit ang tubig-dagat. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


□ □□ 
































6. Langyan ng 13 o 0 sa mga kundisyon ng paghuhugas: 

a. Kung ang isang hindi Muslim ay naghugas, tama ang wudu niya. 

b. Maaaring maghugas nang walang niyah (hangarin) at ito ay tama. 

c. Kailangang tanggalin ng babae ang kulay sa kuko bago maghugas. 

d. Kabilang sa Sunnah (paraan ng Propeta) na bigkasin ang niya (hangarin). 

e. Kailangan mong umiwas sa mga nakasisira ng wudu habang naghuhugas. 

7. Kung wala ang isa sa mga haligi ng paghuhugas, ito ay walang bisa; 
banggitin ang mga haligi ng wudu: 



8. Banggitin ang mga nakasisira ng wudu: 


¥ 








Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


□□□□□ 




































9. Lagyan ng linya ang numero ayon sa pagkakasunod-sunod ng Ghusl 
(Paliligo) 

a. Isagawa ang kompletong wudu 

b. Sabihin ang Bismillah 

c. Hugasan ang mga kamay 

d. Hugasan ang buong katawan, magsimula sa kanang bahagi 

e. Isapuso ang niyah (hangarin) 

f. Buhusan ang ulo, kailangang mabasa ang anit 

g. Hugasan ang mga pribadong bahagi gamit ang kaliwang kamay 

10. Ang Tayammum ay paggamit ng lupa o alikabok bilang kapalit ng tubig sa 
paghuhugas; lagyan ng 0 o 0 ang mga alituntunin sa tayammum: 

a. Maaaring mag-tayammum ang isang taong may sakit at kung nakakasama sa kanya ang 

paggamit ng tubig. 

b. Kung hindi naman nakakasama ang paggamit ng tubig ng isang may sakit ay maaaring 

mag -tayammum . 

c. Kung ang tubig ay sapat lamang para pang-inom, maaaring mag -tayammum . 

d. Nawawalan ng bisa ang tayammum kapag nangyari ang alin man sa mga nakasisira ng 

paghuhugas. 

11. Sa pinakabuod na salita, sabihin ang paraan ng tayammum. 



12. Lagyan ng IS o 0 ang mga alituntunin sa pagpunas sa medyas. 

a. Maaaring magpunas sa ibabaw ng medyas kahit isinuot mo ito nang walang wudu.... 

b. Kailangang aabot hanggang bukong-bukong ang medyas na maaaring punasan. 

c. Ang nananatili ay may 72 oras na maaaring magpunas sa medyas. 

d. Ang manlalakbay ay may 24 oras na maaaring magpunas sa medyas. 

e. Magsisimula ang pagbibilang ng oras sa unang pagpunas sa medyas. 

13. Lagyan ng IS o 0 ang mga alituntunin sa regia at pagdurugong sanhi ng 
panganganak. 

a. Hindi maaaring magdasal o mag-ayuno ang mga babae kung may regia < 

pagdurugong sanhi ng panganganak. 

b. Ang pinakamatagal na panahon sa pagdurugo pagkatapos manganak ay 40 araw 

pagkatapos ay maligo (ghusl) at magdasal. 

c. Ang Istihadah ay ang patuloy na pagdurugo kahit natapos na ang regia. 

d. Kung ang pagri-regla at pagdurugo ng babae pagkatapos ng panganganak ay 

tumigil, maghintay siya ng 2 pang araw saka maligo (ghusl) at magdasala. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


□□ □ □□□□□ 11 □ □□ 























0 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


















Ang pagdarasal ay ubligado sa bawat Muslim; ang mga ubligadong pagdarasal ay lima na 
isasagawa sa araw at gabi. Ang bawat dasal ay may takdang oras. 

Sinabi ni Allah: (Tunay na ang pagdarasal, para sa mga mananampalataya, ay laging isang 
tungkuling tinakdaan ng panahon.) (The Noble Qur'an 4:103) 




Ang bawat dasal ay may Simula at katapusan ang oras na kung saan ay maaaring isagawa sa 
pagitan ng mga oras na ito. Ang sumusunod ay naglalarawan ng haba ng oras ng bawat 
dasal: 





Dasal sa Asr (Hapon) - Magsisimula sa 
pagtatapos Dhuhr hanggang sa ang araw 
magkulay dilaw. 


Dasal sa Maghrib (Paglubog ng araw) - 
Simula sa paglubog ng araw hanggang 
sa mawala ang liwanag nito. 


Dasala sa Isha' (Gabi) - 
magsisimula sa pagtatapos 
ng dasal sa Maghrib 
hanggang sa hating-gabi. 


Inulat ni Abdullah ibn Amr Sinabi ng Sugo ni Allah Ang oras ng Dhuhr ay kapag ang 


araw ay lumampas sa tanghaling-tapat at ang anino ng tao ay kasing-tangkad niya hanggang 
sa hindi pa dumating ang Asr; at ang oras ng Asr ay hanggang hindi pa dumilaw ang araw; at 
ang oras ng Maghrib ay hanggang hindi pa nawawala ang liwanag ng araw at ang oras ng 
pagdarasal ng Isha hanggang sa hating-gabi at ang oras ng pagdarasal sa umaga ay 
magsisimula sa paglabas ng bukang-liwayway hanggang sa hindi pa sumikat ang araw; kapag 
sumikat ang araw, huwag magdasal sapagkat ito'y sumisikat sa pagitan ng dalawang sungay 
ng demonyo. (Muslim) 

















Mi 


Ang Pagdarasal ba ay Pabigat o Biyaya? 


Maaaring sinasabi ng ilan na ang Salah ay pabigat subalit hindi ganito ang pag-iisip ng isang 
mananampalataya na nakalasap ng tamis ng pagpapakaalipin sa Nagmamay-ari ng mga langit at 
lupa. Nakakalungkot na sa tunay na buhay, may makikita tayo na nagsasakripisyo ng mas 
malaking pagpapakaalipin sa kapwa tao sa layuning 
magkamit ng pansamantalang pakinabang. Ang Nag- 
iisa at tanging dahilan ng pag-iral natin at 
nagkakaloob sa atin ay tunay ngang mas 
karapatdapat. 

Ang pagdarasal ay pangkaluluwang lunas sa 
kaibuturan ng buhay. Kung wala ito, kailanma'y hindi 
mapapanatag ang isang tao. Kung paanong nais 
nating maglinis sa mga katawan natin ng mga 
karumihan, ang Salah naman ay naglilinis sa pangkaluluwang karumihan ng mga paghihirap at 
suliranin ng buhay sa mundong ito. Ang Salah ang pinakamalakas na nagbubuklod sa atin at sa 
Isang lumikha sa atin; ito ang dahilan kung bakit ang pagdarasal ay kinakailangan. Kagaya sa mga 
pagkain at inumin ay kailangan ng mga katawan natin, ang pagdarasal ay kinakailangan para sa 
mga kaluluwa natin dahil ito ang sustansiya ng ating kapayapaan at kapanatagan. 

Ang pagdarasal ay hindi lamang nagpapakita ng pagsuko sa mg autos ng Isa na lumikha sa atin, 
bagkus ay magkakamit din tayo ng mga pakinabang sa buhay na ito bago pa ang kabilang buhay. 
Pakaisipin mo ito at ihambing ang mga nagdarasal sa mga hindi nagdarasal. 

Inulat ni Abu Malik al-Harith bin Asim al-Asharee na: sinabi ng Prophet «|f: "Ang Salah 
(pagdarasal) ay ilaw" (Muslim) 

Si Allah, ay hindi nangangailangan mga pagdarasal natin; tayo ang nangangailangan sa Kanya sa 
bawat paghinga natin. Isaisip mo na sa tuwing 
nakatayo ka sa pagdarasal, hindi ito pagbibigay kay 
Allah ife ng anumang pabor. 

Sinabi ni Allah: (0 mga tao, kayo ang mga 
nangangailangan kay Allah samantalang si Allah ang 
Walang-pangangailangan, ang Kapuri-puri) (Ang 
Marangal na Qur'an 35:15) 


Sinabi ni Allah: (Kung tatanggi kayong sumampalataya ay tunay na si Allah ay walang- 
pangangailangan sa inyo. Hindi Niya ikinalulugod para sa mga lingkod Niya ang kawalang- 
pananampalataya. Kung magpapasalamat kayo ay ikasisiya Niya iyon para sa inyo.) (Ang Marangal 
na Qur'an 39:7) 






Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 























Maliban sa pagiging Muslim, matino at nasa edad na ng pagkakaunawa (mga 7 taon), 
kinakailangan ang sumusunod na mga kundisyon (kung maaari) 

Nasa kalinisan, i.e. mayroong Wudu' (Paghuhugas) 

Sinabi ng Propeta «|f: (Hindi tatanggapin ni Allah ang pagdarasal ng sinuman sa inyo 
kapag nagawa niya ang Hadath (i.e. utot, ihi...atbpa.) hanggang sa siya'y maghugas) (Al- 
Bukhari and Muslim) 

1. Tiyakin na ang katawan, damit at lugar sa pagdarasal ay malinis at walang karumihan. 

2. Pagtatakip ng Awrah (Pagsusuot ng tamang kasuutan) 

Ang Lalaki ay nararapat na takpan ang pusod hanggang tuhod, at iniri-rekomenda na 
takpan din ang mga balikat kapag nagdadasal. Dapat na maluwang ang damit at hindi 
naaaninag. 

Ang babae ay kailangang magtakip ng buong katawan, maliban sa mga kamay niya't 
mukha. Dapat na maluwang damit at hindi naaaninag. 

3. Ang oras ng pagdarasal ay nagslmula. 

Sinabi ni Allah: (Tunay na ang pagdarasal, para sa mga mananampalataya, ay laging 
isang tungkuling tinakdaan ng panahon.) (Ang Marangal na Qur'an 4:103) 



4. Pagharap sa Qiblah (Ang direksiyon ng Ka'bah). 

Saan ka mang dako ng globo, kailangan mong magdasal na nakaharap sa Ka'bah sa 
Makkah. May mga pasadyang kumpas na makakatulong para makita ang dako ng Qiblah. 

5„ Ang hangarin 

Lahat na mga gawaing pagsamba ay nangangailangan ng hangarin bago ito isagawa. Ang 
hangarin ay nasa puso na kung saan ay balak na magdasal ng isang takdang dasal. Labag 
sa Sunnah na bigkasin ang balak. 


Itinatagulin na kapag magdasal ay maglagay ng hadlang ( Sutrah) sa iyong 
• harapan upang walang dadaan sa harapan mo. 


Inulat ni Abu Saeed al-Khudri 4|l> na sinabi ng Sugo ni Allah (f§: 

(Kapag ang sinuman sa inyo ay magdasal, humarap siya sa sutrah at kailangan siya'y 
malapit ditO.) (Abu Dawud, mapapanaligan ayon kay Al-Albani) 

Ang sutrah ay maaaring ding-ding, kama, upuan, aparador, puno, sasakyan ...at iba pa.; 


Mga halimbawa: 



V 


I 


J 





Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 





















PAMAMARAAN NG SAL AH 
(BAI-BAITANG) 


PAGSASAGAWA NG UNANG RAK'AH (YUNIT NG PAGDARASAL) 



Hangarin 


Ang mga hakbang na 


ito sa ay pareho sa mga 
lalaki't babae. 


• Magkaroon ng intensyon bago ang pagdarasal. 

• Ang intensyon ay gawain ng puso. Hindi ito 
binibigkas. 

• Kasama sa intensyon kung anong pagdarasan ang 
hangad mo isagawa. 

• Ang pinakamahalaga: harangin mo sa iyong 
pagdarasal para lamang kay Allah M. 



Humarap sa Qiblah 

• Ang Qiblah ay direksiyon ng 
pagdarasal. 

• Ang Qiblah ay nakaharap sa 
Ka'bah 

• Ang Muslims ay hindi 
sumasamba sa Ka'bah 


$ 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 




















k...\ 


Allahu Akbar 


Takbeeratul 111 ram 

Nagsisimula ang pagdarasal sa oras na itinaas mo iyong 
mga kamay (tingnan ang larawan) at sabihin: 

Allahu Akbar 

(Si Allah ay pinakadakila) 

Itaas ng mga kamay mo kapantay ng mga balikat o ng 
mga tainga. 


Kailangan mong tumingin sa lagar na 
pinagpapatirapaan 



■ I 


Bigkasin ang Al- 
Fatihah 


Bigakasin ang Al-Fatihah + ilang mga talata 


Bigkasin ito bago ang Al-Fatihah: 

A'oothu billahi minash-shaytanir-rajeem 

(Ako ay nagpapakupkop kay Allah laban sa sinumpang Satanas) 

• Bigkasin ang Surah Al-Fatihah (pahina 44) tapusin ito 
kasama ang pagbigkas ng Ameen 

• Magpatuloy sa pagbigkas ng mga talata sa Qur'an (mga 
pahina 45-53) 




i Sa pagdarasal, kailangan mong pagalawin ang mga labi mo sa anumang mga binibigkas. 




* 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 





































jj£! 

Allahu Akbar 


Paglipat sa pagyuko (RIJKL’) na kalagayan 


Bago magyuko, itaas ang iyong mga kamay 
ayon sa makikita sa larawan at habang 
papayuko, sabihin: 



$ 


I M 

Allahu Akbar 

(Si Allah ay pinakadakila) 





Yumuko nang pantay 
ang likod mo't ulo at 
panatilihin ang paningin 
sa lupa 


K 


T 


Bigkasin habang pinagagalaw ang mga labi mo 


(3x) 0^4^ 

Subhana rabbiyal-Atheem (tatlong ulit) 

(Kaluwalhatian sa Dakila kong Panginoon.) 



Ilagay ang mga kamay mo sa mga tuhod nang 
magkakahiwalay ang mga dalili na makikita sa larawan 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 














































V 


Samial-ldhu liman hamidah 


: 




1 

r 




Paglipat sa I’tidal (pagtayo 
pakatapos ng yuko) na kalagayan 

Habang kumikilos patungo sa I'tidal na kalagayan, 
ituwid ang katawan at sabihin: 

Samial-lahu liman hamidah 

(Dinidinig ni Allah ang sinumang pumupuri sa Kanya.) 

(1) Bigkasin mo ito kung nagdadasal kang mag-isa, pero 
kung ika'y nasa grupong pagdarasal (jama'h) hindi ito 
binibigkas, sa halip ay lumipat ka sa step 8 sa ibaba. 





>v 



Habang nasa I'tidal (pagtayo pagkatapos ngyuko) na 
kalagayan, sabihin: 

A aaJ) tillJ Ujj 

Rabbana walakal-hamd 

(Panginoon naming, para sa lyo ang papuri) 


i 




Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 










































j* i 

Allahu Akbar 


Paglipat sa Unang Pagpapatirapa 
(SIJJOOD) na kalagayan 

Habang kumikilos upang magpatirapa, 



4 

m 


sabihin: 


Allahu Akbar 

(Si Allah ay pinakadakila) 



(3x) uu4j 0^-4 

Subha na rabbiyal-A'Ala 


Lang Pagpapatirapa (SLJOOD) 


Habang nakapatirapa, sabihin: 

(3x) lt&IlHJ 6^4^ 
Subhana rabbiyal-A'Ala 

(tatlong ulit) 

(Kaluwalhatian sa Pinakamataas 
kong Panginoon.) 



Tiyaking nakalapat ang noo 
mo't ilong sa lupa kagaya 
sa makikita sa larawan 


Itaas sa lupa ang mga 
siko kagaya sa makikita 
sa larawan 


Pitung (7) bahagi ng katawan ay kailangang 
nakalapat sa lupa hapang nakapatirapa: 

1. Ang mukha (noo at ilong) 

2&3. Ang dalawang mga kamay 
4&5. Ang dalawang mga tuhod 
6&7. Ang dalawang mga paa, mga daliri ng 





Itinatagubilin na ipagdikit ang mga paa at 
ang mga daliri nito ay nakabaliko sa Qiblah 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 
















































j* i 

Allahu Akbar 


Ang pag-upo sa pagitan ng 
dalawang pagpapatirapa 

Habang kumikilos patungo sa pag-upo 
sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa, 
sabihin: 

Allahu Akbar 
(Si Allah ay Pinakadakila) 





w 


J 








4 0 * ♦ t £ ' 

(2x) 

Rabbigh-fir lee 


Ang pag-upo sa pagitan ng dalawang 
pagpapatirapa 

Whilst sitting between the two Prostrations, say: 

(2x) iJ iO ‘(J iO 

Rabbigh-fir lee, rabbigh-fir lee. (two times) 

(Panginoon patawarin mo ako, Panginoon patawarin mo ako.) 


A 



Anyong panlikod ng mga paa, mas mainam na 
nakabaliko ang mga daliri ng kanang paa sa Qiblah 








Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 










































jj£! 

Allahu Akbar 


Paglipat sa ika-2 Pagpapatira ng Kalagayan 


Habang kumikilos tungo sa 
pagpapatirapa, sabihin: 



r 1 


<r 


Allahu Akbar 

(Si Allah ay Pinakadakila) 


t l r 


Jim. 




(3x) oUJ 

Subhana rabbiyal-A'Ala. 


Ang lka-2 Pagpapatirapa 

Habang nasa ika-2 pagpapatirapa na 
kalagayan, sabihin: 



(3x) u&hs u -}j 6^4*- 

Subhana rabbiyal-A'Ala (three times) 
(Kaluwalhatian sa Dakila kong Panginoon.) 



J* 


O 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 






























PAGSASAGAWA NG IKA-2 RAK'AH (YUNIT NG PAGDARASAL) 


ii 

Allahu Akbar 


Paglipat sa ika-2 Rak’ah na Kalagayan 

Habang lumilipat sa ika-2 rak'ah tungo 
sa patayong kalagayan, sabihin: 

Allahu Akbar 

(Si Allah ay Pinakadakila) 








Bigkasin ang Al-Fatihah + Hang mga Talata 


• Bigkasin ang Al-Fatihah (tingnan ang pahina 
44) at pagkatapos nito'y sabihin Ameen 

• Magpatuloy sa pagbigkas ng ilang mga talata 
sa Qur'an (tingnan ang mga pahina 45-53) 









































Allahu Akbar 


Paglipat sa TASHAHHUD na kalagayan 


Habang papalipat sa Tashahhud na 
kalagayan, itaas ang katawan mo at 
sabihin: 

Allahu Akbar 

(Si Allah ay Pinakadakila) 


\[> fl 



44 


r. 




i AjLSjJj ill 4 ^ £^Jil 4 iIjUjUIj Clllj-iLallj il 


ill 


i ' r 1,1 A (ji ,1g uilj t ill Vj 4_lj V (ji i‘iil _ (jj-iJL-i^all il A—iC. ^ ioj I 1 llc. 

ilil t^JJfcl^Jjl (Jl ^ lo j ^j_Al^)j| ^g, lo dl jlLa L-aS .a (Ji ^ l&j t.1 .a^> .a ^ io (Jia ^ g III 

(Ji flsl^jl ^g. io dlS^jlj L-aS (laaa (Ji ^ lo j t.1 a ^ Ifi. tijLlj i . 1 j •s,1j 

_Ai_a^a ,1j a-s iljj i^iAljjj 

At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan-nabiyyu warahmatul- 
lahi wabarakatuh, assalamu alayna waa la ibadil-lahis-saliheen. Ash-hadu an la ilaha illal-lah, 
wa-ashhadu anna Muhammadan abduhu warasooluh. Allahumma sail! ala Muhammadin wa- 
ala aali Muhammad, kama sallayta ala Ibraheema wa-ala aali Ibraheem, innaka Hameedun 
Majeed, wa barik ala Muhammadin, wa-ala aali Muhammad, kama barakta ala Ibraheema wa- 
ala aali Ibraheem, innaka Hameedun Majeed. 


TASHAHHUD 

Habang nasa Tashahhud na kalagayan, bigkasin ang dua' 
(panalangin) kagaya sa itaas na nangangahulugan ng: 

'Ang mga pagbati ay ukol kay Allah, at ang mga dasal at mga 
mabubuting gawa. Ang kapayapaan ay sumaiyo, 0 Propeta at 
ang awa ni Allah at biyaya Niya. Ang kapayapaan nawa ay sa 
Kanya at sa mga matutuwid na lingcod ni Allah. Sumasaksi ako 
na walang diyos kundi si Allah, nag-iisa Siya, wala Siyang 
katambal; at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay Lingkod 
Niya at Sugo Niya' 

'0 Allah, basbasan Mo si Muhammad at ang mag-anak ni 
Muhammad gaya ng pagbasbas Mo kay Ibrahim at sa mag-anak 
ni Ibrahim; tunay na Ikaw ay Kapuri-puri, Maluwalhati. 0 Allah, 
pagpalain Mo si Muhammad at ang mag-anak ni Muhammad 
gaya ng pagpapala Mo kay Ibrahim at sa mag-anak ni Ibrahim; 
tunay na Ikaw ay Kapuri-puri, Maluwalhati' 



Itaas ang 
hintuturo mon a 
nakaturo sa 
Qiblah 





Anyong panlikod ng mga 
paa sa unang TASHAHHUD 


$ 


Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 



























PAGSASAGAWA NG IKA-3 RAK'AH (YUNIT NG PAGDARASAL) 


Paglipat sa lka-3 Rak’ah na Kalagayan 

Habang papalipat tungo sa patayong kalagayan ng 
ika-3 Rak'ah, sabihin: 

Allahu Akbar 

(Si Allah ay Pinakadakila) 

At itaas ang mga kamay mo kapag nakatayo na 
kagaya sa makikita sa larawan: 


Allahu Akbar 




A 




Bigkasin ang Surah Al-Fatihah (tingnan 
ang 44) at sabihin ang Ameen 







Sundin ang 



hanggang 





Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 








































PAGSASAGAWA NG IKA-4 NA RAK'AH (YUNIT NG PAGDARASAL) 


& 

Allahu Akbar 


Paglipat sa lka-4 na Rak’ah’s na Kalagayan 

Habang papalipat sa ika-4 Rak'ah, sabihin: 




/ 

s 





Allahu Akbar 

(Si Allah ay Pinakadakila) 





— 

Bighasin ang 
Al-Fatihah 


Bigkasin ang Al-Fatihah 



Bigkasin ang Surah Al-Fatihah (tingnan ang pahina 
44) at sabihin ang Ameen 




Sundin ang 



hanggang 



Ipagpatuloy 
kasama ang 






Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 


















































M 4-4^jj ^tuJ! 

Assalamu alaykum wa 
rahmatullah 


IKAHLLING BAITANG: AT-TASLEEM 

Sa pagtatapos ng pagdarasal, sundin ang 
sumusunod na mga hakbang: 

Lumingon sa kanan, habang ginagawa ito, sabihin: 
Assalamu alaykum wa rahmatullah 

(Ang kapayapaan nawa ay sumainyo at awa ni Allah) 

Pagkatapos, lumingon sa kaliwa, habang ginagawa 
ito, sabihin: 

Assalamu alaykum wa rahmatullah 

(Ang kapayapaan nawa ay sumainyo at awa ni Allah) 



4-aAjJ 

Assalamu alaykum wa 
rahmatullah 




Ang Sunnah (itinatagubilin) sa pag-upo sa huling Tashahhud: 


Anyong panlikod ng mga paa 
sa huling TASHAHHUD para 
sa 3 rak'ah or 4 rak'ah 





Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 






































Unang Rak'ah 


lka-2 Rak'ah 



Sundin steps 4-14 


Sundin steps 15 - 
19 


HULING 
TASHAHHUD + 
HULING HAKBANG: 


Step 26 


Sundin steps 4-14 


Sundin steps 15 - 
19 


Dhuhr 


UNANG 

TASHAHHUD 



Sundin steps 4-14 


Sundin steps 15 - 
19 


UNANG 


TASHAHHUD 


Sundin steps 4-14 


Sundin steps 15 - 
19 


Maghrib 


UNANG 


TASHAHHUD 


Sundin steps 15 - 
19 




lka-3 Rak'ah 


lka-4 Rak'ah 



Sundin steps 20 
22 


Sundin steps 23 
25 


HULING TASHAHHUD 
+ HULING HAKBANG: 


Step 26 


Sundin steps 20 
22 


Sundin steps 23 
25 


HULING TASHAHHUD 
+ HULING HAKBANG: 


Step 26 


Sundin steps 20 
22 


* 


HULING 
TASHAHHUD + 
HULING HAKBANG: 


Step 26 




Sundin steps 20 
22 



Sundin steps 23 
25 


HULING TASHAHHUD 
+ HULING HAKBANG: 


X 


Step 26 


Pagdarasal sa Fajr ay 2 Rak'ah (Yunit ng Pagdarasal) 

Pagdarasal sa Dhuhur ay 4 Rak'ah (Yunit ng Pagdarasal) 
Pagdarasal sa Asr ay 4 Rak'ah (Yunit ng Pagdarasal) 

Pagdarasala sa Maghrib ay 3 Rak'ah (Yunit ng Pagdarasal) 
Pagdarasala sa Isha' ay 4 Rak'ah (Yunit ng Pagdarasal) 




-jma- 


(MiBCuEteluffiaiQ 

It is highly recommended to 
pray the optional prayers in 
addition to the 5 obligatory 
ones. 

The Prophet 0 said, that 
Allah said: (And the most 
beloved thing with which My 
slave comes nearer to Me, is 
what I have enjoined upon 
him; and My slave keeps on 
coming closer to Me through 
performing Nawafil (prayer 
or doing extra deeds besides 
what is obligatory) till I love 
him) (AI-BukharT) 









Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 









































































Ang limang pagdarasal ay mahalaga sa buhay ng Muslim. Ito ang pinakamatatag na ugnayan ng mga 
tao sa kanilang Tagapaglikah. Dahil dito, habang nakatayo sa pagdarasal, isipin natin na nakatayo 
tayo sa harapan ng Hari ng mga hari, ang Kataas-taasan. 



Sinabi ni Allah: (Ano ang nangyayari sa inyo, hindi kayo natatakot kay Allah sa kabunyian Niya) (Ang 
Marangal na Qur'an 71:13) 


Dahil dito, kinakailangan na habang nadarasal, iwasan ang mga sumusunod na mga nakasisira ng 
pagdarasal. 



• Mga nakasisira sa paghuhugas (wudu') nakasisira din sa Saldh. 

• Pagtawa na may kasamang tunog (hindi ngiti). 

• Pagsasalita habang nagdarasal. 

• Pagkain o pag-inom. 

• Sinasandyang pagpapakita ng awrah (mga bahagi ng katawan na kailangang 
takpan sa pagdarasal). 

• Pagdarasal sa iba pang direksyon maliban sa Qiblah (direksyon ng Ka'bah). 

• Pagdarasal habang nalalaman mo na may dumi ka sa katawan o damit. 

• Sinasadyang iwanan ang mga haligi (i.e. pagbigkas ng Al-Fatihah, pagyuko, 
pagpapatirapa ...atbp.) 

• Tuloy-tuloy na paggalaw at mga gawang hindi bahagi ng Salah. 

• Sinasadyang hindi pagdarasal nang naaayon sa tamang pagkakasunod-sunod. 




Iwasang gawin ang mga sumusunod sa Salah, na hindi naman nakasisira sa Salah: 

Pagtingin sa langit, pagtingin sa paligid, pagpikit ng mata, paglapat ng buong kamay na 
kasama ang mga siko sa lupa sa pagpapatirapa o paggalaw na hindi bahagi ng Salah. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 






















MG 



DA 


GSASAN 




Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 









1. Banggitin ang limang pagdarasal at mga bilang ng rak’ah (yunit): 











Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 

























Wl . 

Isulat ang 0 o0 : 

a. Tinatanggap ni Allah ang pagdarasal ng hindi muslim. 

b. Hindi tinatanggap ni Allah Jfe ang pagdarasal na walang wudu' (paghuhugas).... 

c. Kailangan nating humarap sa Qiblah kapag nagdarasal. 

d. Maaaring magdasal ng Dhuhr sa oras na 10 o'clock bago ang tanghali. 

e. Maaaring ipagsama ang limang pagdarasal bago matulog. 

f. Kailangang bigkasin ang intensyon kung anong pagdarasal ang isasagawa mo... 

g. Ubligado sa bata ang pagdarasal kung siya ay wala pang 6 na taong gulang. 


3. Banggitin kung paano manamit ang lalaki’t babae sa pagdarasal. 


Ang Lalaki: 


Ang babae: 


4. Banggitin ang limang nakasisira sa Salahr. 






Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 














































Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 















Ang ay Qur'an ay ang panghuling salita ni Allah's para sa sangkatauhan, na ipinahayag sa mahal 
na Propeta Muhammad 0 . Ito ay gabay ni Allah's sa mundo. Ang Qur'an ang pinakamatibay na 
lubid ni Allah's ang sinumang kumapit dito nang matatag, ito maggagabay sa kaligtasan. 
Inilarawan ni Allah ang epekto sa mga mananampalataya kapag nakikinig sa Qur'an. 

Sinabi ni Allah: (Si Allah ay nagpababa ng pinakamagaling na pahayag: isang Aklat na 
nagkakatugunan na nag-uulit-ulit. Nangingilabot mula rito ang mga balat ng mga natatakot sa 
Panginoon nila; pagkatapos ay lumalambot ang mga balat nila at ang mga puso nila sa pagkabanggit 
kay Allah, lyon ay patnubay ni Allah; pinapatnubayan Niya sa pamamagitan niyon ang sinumang 
niloloob Niya. Ang sinumang pinaligaw ni Allah ay hindi siya magkakaroon ng anumang 
tagapatnubay.) (Ang Marangal na Qur'an 39:23) 

Sinabi ni Allah: (Ang mga mananampalataya lamang ay ang mga kapag nabanggit si Allah ay 
nababagabag ang mga puso nila at kapag binigkas sa kanila ang mga tanda Niya ay nadaragdagan sila 
ng pananampalataya at sa Panginoon nila nananalig sila.) (Ang Marangal na Qur'an 8:2) 

Hindi katulad ng mga tumangging sumampalataya, kapag narinig nila ang Qur'an; inilarawan sila ni 
Allah, na sinasabi: (At kapag nabanggit si Allah nang Nag-iisa ay nayayamot ang mga puso ng mga 
hindi sumasampalataya sa Kabilang-Buhay at kappa nabanggit ang mga iba pa (na sinasamba) 
maliban sa kanya, sila ay nagagalak.) (The Noble Qur'an 39:45) 

Inilarawan ni Allah ife ang Qur'an bilang gabay at lunas; sinabi Niya: (Sabihin mo: "Ito, para sa mga 
sumampalataya, ay isang patnubay at isang lunas; samantalang ang mga tumatangging 
sumampalataya, sa mga tainga nila ay may pagkabingi at ito sa kanila ay pagkabulag. Ang mga iyon 
ay tinatawag mula sa malayong pook.) (Ang Marangal na Qur'an 41:44) 

Pinuri ng Propeta 0 sa marami niya salita ang mga nagbabasa, nagsasaulo, nag-aaral at nagtuturo 
ng Qur'an. 

Inulat ni Ibn Mas'ud 

Sinabi ng Sugo ni Allah 0 , "Sinuman ang magbasa ng isang titik mula aklat ni Allah, ibibilang ito sa 
kanya na mabuting gawa, at ang isang mabuting gawa ay may gantimpalang sampung dobli. Hindi ko 
sinasabi na ang Alif-Lam-Mim ay isang titik, ngunit ang Alif ay isang titik, Lam ay isang titik at ang 
Mim ay isang titik.) (At-Tirmidhi, mapapanaligan ayon kay Al-Albani) 

Inulat ni Uthman ibn Affan 

Sinabi ng Sugo ni Allah H: (Ang pinakamabuti sa inyo ay ang nag-aaral ng Qur'an at itinuturo ito.) (Al- 

Bukhari) 

Inulat ni Abdullah ibn Amr ibn AI-'As 

Sinabi ng Propeta Hi: (Sasabihin sa nagbabasa ng Qur'an sa Araw ng Pagbabangong muli: "Bigkasin 
mo at umangat ka (sa mga antas) kung paanong binabasa mo ito sa mundo. Ang pag-angat mo sa 
iyong antas ay nasa huling talata na bibigkasin mo.") (Abu Dawud and At- Tirmidhi, declared sound by Al- 
Albani) 

Hiling ko kay Allah M na gawin ang Qur'an bilang bukal ng mga puso natin, ilaw ng mga dibdib natin, 
pang-alis ng mga kalungkutan natin at ginhawa sa mga alalahanin natin at dalamhati. 


0 

Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 




Qur’an: Mga Maiiksing Kabanata (Surah) 

Ang susunod ay ang pambungad na Surah ng Qur'an (Al-Fatihah), na binibigkas sa bawat yunit 
(rak'ah) ng pagdarasal. Sinusundan ito ng huling siyam na surah ng Qur'an. Ang pagsasaulo ng Al- 
Fatihah ay ubligado upang makapagsagawa ng pagdarasal. 

Surah 1: Al-Fatihah 


~*. s jT ,• & s }\ 


^ -- -ri 

Bismil-lahir-rahmanir-raheem 
Sa ngalan ni Allah, ang Napakamaawain, ang Maawain. 



^ y^ 


Alhamdu lil-lahi rabbi! alameen 
Ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang 

0 c0\ 

Ar-rahmanir-raheem 
ang Napakamaawain, ang Maawain, 

0 

Maliki yawmid-deen 

ang May-ari ng Araw ng Paggantimpala. 

21 Juju iJbl 
lyyaka na'budu waiyyaka nasta'een 

Sa lyo [lamang] kami sumasamba at sa lyo [lamang] kami nagpapatulong. 

Ihdinas-siratal mustaqeem 
Patnubayan Mo kami sa tuwid na landasin: 

0 osKM ii. it 

Siratal-latheena ana'mta alayhim ghayril maghdoobi alayhim walad-daal-leen 
ang landasin ng mga biniyayaan Mo, hindi ng mga kinagalitan, at hindi ng mga 

naliligaw. 




Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 







Surah 106: Quraish 


'jfi ^ p“i 



Le'eelafi quraysh 

Dahil sa pagkahirati ng Quraysh 




Eelafihim rihlatashitaai was-soyf 

sa pagkahirati nila so katiwasayan sa paglalakbay sa taglamig at tag-init 





331 


£ ^ i > >*^1^ 


Falyo'budoo rabba hathal bayt 
ay sambahin nila ang Panginoon ng Bahay na ito. 





Allathee ota'mohum min jooa'in waa'manahum min khawf 
na nagpakain sa kanila mula sa pagkagutom at nagpatiwasay sa kanila mula sa 

pangamba. 


O 

Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 







Surah 107: Al-Maa'un 




*4 9- 

^all 1 

Ara'aytal-lathee yukath-thibu bid-deen 
Nakita mo ba ang nagpapasinungaling sa Paggantimpala? 




it dil'ji 


Fothalikal-lathee yadua'ul yoteem 
Sapagkat iyon ay ang nagsasalya sa ulila, 


0 jp J4 % 

Walo yahuddu a'la ta'amil miskeen 
at hindi nanghihikayat sa pagpapakain sa dukha. 


9 uj jj, 


J-? 


Fowaylul lilmusalleen 
Kaya kasawian sa mga nagdarasal, 

0 55^ 

Allatheena hum a'n salatihim sahoon 
na sila sa pagdarasal nila ay nagpapabaya, 




, vail 


W p* 0^- 

Allotheeno hum yuraaoon 
na sila ay nagpapakitang-tao, 


5>uii 5 

Woyomna'oonal maa'oon 
at nagkakait ng munting tulong 





Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 










Surah 108: A1 Kawthar 



Inna a'taynakal kawthar 

Tunay na Kami ay nagbigay sa iyo ng Kawthar. 






Fasal-lilirabbika wanhar 

Kaya magdasal ka sa Panginoon mo at mag-alay. 



gSi\ 3Z±\1 Ci\ 


Inna shaniaka huwal abtar 

Tunay na ang nasusuklam sa iyo ay siya ang lagot so pagpapala. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 











Surah 109: Al-Kaafiroon 




Qul ya oyyuhol kafiroon 

Sabihin mo: "0 mga tumatangging sumampalataya. 



La a'abudu ma ta'budoon 

hindi ko sinasamba ang sinasamba ninyo. 



Wala antum a'abidoona ma a'bud 
at hindi kayo mga sumasamba sa sinasamba ko; 



Wala ana a'bidun ma a'badtum 
at hindi ako sumasamba sa sinamba ninyo. 



Wala antum a'abidoona ma a'bud 
at hindi kayo mga sumasamba sa sinasamba ko; 



Lakum deenukum waliya deen 

ukol sa inyo ang relihiyon ninyo at ukol sa akin ang relihiyon ko. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 






Surah 110: An-Nasr 




Itha ja'o nosrul-lohi walfateh 

Kapag dumating ang pagpapawagi ni Allah at ang pagsakop, 







Wara'oytan-nasa yadkhuloona fee deenil-lahi afwaja 

at nakita mo ang mga tao na pumapasok sa Relihiyon mula kay Allah na mga 

pulu-pulutong. 



Fosabbih bihamdi robbiko wastaghfirh, innahu kana tawwaba 

ay magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Panginoon mo at humingi ka ng tawad 
sa Kanya. Tunay na Siya ay laging Mapagpatawad. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 











Surah 111: Al-Masad 



4il pi 

Tabbat yada obee lahabiw-watabb 

Napahamak ang dalawang kamay ni Abu Lahab at napahamak siya! 




Mo aghna onhu mdluhu wama kasob 

Walang naipakinabang para sa kanya ang yaman niya at ang anumang nakamit 

niya. 


0 c-4J ota 1jlS 

Soyosla noron thata lahab 
Papasok siya sa Apoy na may liyab, 




of 


Wamra'atuhu hammalatal hatab 

at gayon din ang maybahay niya, ang tagapasan ng panggatong. 

^ UJ UJ \ 9 ^ \ ^ * 

Fee jeediha hablum-min masad 

Sa leeg nito ay may tali mula sa linubid na himaymay. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 













Surah 112: Al-Ikhlaas 


t0\ 4il pi 


9 ' f >?.f ?d 


'J J^>- 


JS 


Qu/ huwal-lahu ahad 

Sabihin mo: "Siya, si Allah, ay iisa. 




Allahu as-samad 

Si Allah ay ang Dulugan so pangangailangan. 


> \ > >(/ >1 ^ 


ll 


Lam yalid wolam yoolod 

Hindi Siya nagkaanak at hindi Siya ipinanganak, 

i « A. 


^ r> 

_0 -X>- 


' pi 


Wolam yakul-lohu kufuwan ahad 
at walang isa na sa Kanya ay naging kapantay. 




Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 











Surah 113: Al-Falaq 




jUJl ijcl j* 



Qu/ a'oothu birabbil falaq 

Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng bukang-liwayway, 



jii U 




Min sharri mo khaloq 

laban sa kasamaan ng anumang nilikha Niya, 


^ 1^4 4 ^ ^ 

^ ****[* \ 1 ♦ ^ 

'^1 

Wamin sharri ghosiqin itha waqab 

at laban sa kasamaan ng madilim na gabi kapag bumalot ito. 






Wamin sharrin-naffathati fil a'uqad 

at laban sa kasamaan ng mga manggagaway na palaihip sa mga buhol, 





Wamin sharri hasidin itha hasad 

at laban sa kasamaan ng naiinggit kapag naiinggit ito. 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 












Surah 114: An-Naas 





Qul a'oothu birabbin-nas 

Sabihin mo: "Nagpapakupkop ako sa Panginoon ng mga tao, 





Malikin-nas 
ang Hari ng mga tao, 



llahin-nas 

ang Diyos ng mga tao. 





Min sharril waswasil khannas 
laban sa kasamaan ng bumubulong na palaurong, 



Allathee yuwaswisu fee sudoorin-nas 
na bumubulong sa mga dibdib ng mga tao - 


0 I ^ 

Minal jinnati wan-nas 

na kabilang sa mga jinn at mga tao." 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 











MGA PAGSASANAY 



Ang Kalinisan ko, Pagdarasal at Qur'an 








1. Isaulo ang Surat Al-Fatihah (Kabanata bilang 1) 


l-download mo ang Surah sa mobile phone mo at lagi mo itong pakinggan hanggang sa 
lubusan mo itong mamemorya. Tandaan, upang ang pagdarasal mo ay maging wasto, 
kailangan mong maisaulo ang surah (Kabanata) na ito. 


Ch. 1 





2. Isaulo mo ang huling 3 Kabanata ng Qur’an; Kabanata 112, 113 and 114. 

Syempre, habang marami kang naisaulo sa Qur'an mas Malaki din ang gantimpala. 


Ch. 112 











































Listahan sa Ibadah ng Baguhan 1 : 


Inulat ni Ibn Umar 

Sinabi ng Propeta H:, "Lahat kayo ay mga pastol at may pananagutan sa kawan niya. Ang 
pinuno ay pastol at may pananagutan sa pinamumunuan niya, ang lalaki ay pastol sa pamilya 
niya, ang babae ay pastol at may pananagutan sa tahanan at mga anak ng asawa niya; lahat 
kayo ay mga pastol at may pananagutan sa kawan niya. 11 (Al-Bukhari and Muslim) 



Pangalan ng 
o Kaib 

Kapamilya 

gan 

Tiyakin na ang mga sumusunod ay nauunawaan mabuti. Markahan 
lamang sa unahan ng bawat tanong kapag naunawaang lubos ng 
miyembro ng pamilya o kaibigan: 














1. Banggitin ang mga uri ng tubig at alin ang maaaring gamitin sa wudu'? 














2. Ano-ano ang 3 katangian ng tubig na kapag nagbago dahil sa dumi, ang 
tubig ay naging marumi? 














3. Bago hugasan ang mga kamay sa wudu, ano ang dapat gawin? 














4. Ipakita ang paraan ng paghuhugas/wudu. 














5. Banggitin ang mga kundisyon ng paghuhugas. 














6. Banggitin ang mga haligi ng paghuhugas. 














7. Kailan nasisira ang - wudu'? 














8. Ipakita ang paraan ng paliligo - Ghusl. 














9. Ano ang gagawin kapag walang tubig na pang-wudu'? 














10. Kailan kailangang mag-tayammum? 














11. Ipakita ang paraan ng Tayammum. 














12. Maaari bang magdasal nang higit isang pagdarasal sa iisang Tayammum 
o Wudu'? 














13. Kailan maaaring magpunas sa mga medyas? (mga kundisyon) 














14. Paano ang paraan ng pagpupunas sa mga medyas? 














15. Gaano katagal ang nananatili at naglalakbay na maaaring magpunas sa 
mga medyas? 














16. Kailan magsisimula ang pagbilang ng oras sa pagpunas sa mga medyas? 














17. Maaari bang magdasal ang babaeng may regia o dugo sa panganganak? 
Kailangan ba niyang bayaran ang mga lumipas na pagdarasal? 














18. Hang mga pagdarasal ang ginagawa natin araw-araw? At ilang yunit ang 
bawat pagdarasal? 














19. Kailang nagsisimula at nagtatapos ang bawat pagdarasal? 














20. Banggitin ang mga kundisyon ng pagdarasal -Salah. 














21. Ipakita ang paraan ng padarasal sa Fajr, magrib at Isha'. 














22. Banggitin ang 5 nakakasira sa pagdarasal. 














23. Banggitin ang mga kinakailangang kundisyon ng kasuutan ng lalaki at 
babae sa Salah. 














24. Bakit kailangan nating maisaulo ang surat Al-Fatihah? (Kabata 1 ng 

Qur'an) 














25. Bigkasin ang surat Al-Fatihah. 














26. Bigkasin ang huling 3 kabanata ng Qur'an. 















1 Sa mga pampamilyang pagkakatipon o paglalakbay, maaaring itanong ng pinuno ng pamilya ang mga 
katanungang ito bilang pagtuturo o pagbabalik-aral sa mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan sa mga 
Ibadah (pagsamba) nila. Magbigay ng tanong at alamin kung sino ang makakasagot. Pagkatapos ay ipaulit 
sa iba pa ang tamang sagot. Kung ang lahat ay hindi makasagot, ang pinuno ng pamilya ay mamagitan at 
magbigay ng tamang sagot at ipaulit sa lahat ang tamang sagot. 
















































o 












